જઠું બોલશો નહીં! 


તેથી જૂઠું બોલવાનું છોડી દો, દરેક વ્યક્તિ 
તેના પડોશી સાથે સાચું બોલો: કેમ કે 
આપણે એકબીજાના અંગો છીએ. 

એફેસી 4:25 


તમારૅ તમારા પાડોશી વિરુધ્ઠ ખોટી સાક્ષી આપવી નહિ. નિર્ગમન 20:16 

જેખો જૂઠું બોલે છે તેઓ પોતાની ધ્યાનો ત્યાગ કરે છે. જોનાહ 2:8 

કોઈ પણ માણસને દુષ્ટતા માટે બદલો નહીં. બધા પુરુષોની નજરમાં પ્રામાણિક 
વસ્તુઓ પ્રદાન કરો. ચાલો આપણે પ્રામાણિકપણે ચાલીએ, ધ્વિસની જેમ; હુલ્લડ 
અને નશામાં નહીં, ચેમ્બરિંગ અને બેફામતામાં નહીં, ઝઘડા અને ઇષ્યમાં નહીં. 
રોમનો 12:17; 13:13 

પ્રામાણિક વસ્તુઓ પૂરી પાડવી, ફક્ત ભગવાનની દૃષ્માં જ નહીં, પણ માણસોની 
દૃષ્ટિમાં પણ. 2 કોરીંથી 8:21 

છેવટે, ભાઈઓ, જે પણ વસ્તુઓ સાયી છે, જે પણ વસ્તુઓ પ્રામાણિક છે...આ 
બાબતોનો વિચાર કરો. ફિલિપી 4:8 

...તમામ ઈશ્ચરભક્તિ અને પ્રામાણિકતામાં શાંત અને શાંતિપૂર્ણ જીવન જીવો. 

1 તીમોથી 2:2 


...પ્રમાણિકપણે જીવવા માટે તૈયાર તમામ બાબતોમાં. હિબ્રૂ 13:18 

જે કહે છે કે, હું તેને ઓળખું છું, અને તેની આજ્ઞાઓ પાળતો નથી, તે જૂઠો છે, અને 
તેનામાં સત્ય નથી. ઈસુ ખ્રિસ્ત છે તે નકારે તે સિવાય જૂઠો કોણ છે? તે ખ્રિસ્તવિરોધી 
છે, જે પિતા અને પુત્રને નકારે છે. 1 યોહાન 2:4,22 

જો કોઈ માણસ કહે કે, હું ઈશ્ચરને પ્રેમ કરું છું, અને તેના ભાઈને ધિક્કારે છે, તો તે 
જૂઠો છે: કેમ કે જે તેના ભાઈને પ્રેમ કરતો નથી જેને તેણે જોયો છે, તો તે ઈશ્વરને કેવી 
રીતે પ્રેમ કરી શકે કે જેને તેણે જોયો નથી? અને અમને તેમની પાસેથી આ આજ્ઞા 
મળી છે કે, જે ઈશ્વરને પ્રેમ કરે છે તે પોતાના ભાઈને પણ પ્રેમ કરે છે. 

1 યોહાન 4:20-21 

જૂઠું વ્યર્થ ગણનારાઓને હું ધિક્કારું છું: પણ હું પ્રભુમાં વિશ્વાસ રાખું છં. જુઠ્ઠા હોઠને 
મૌન કરવા દો; જે પ્રામાણિક લોકો સામે ગર્વથી અને તિરસ્કારપૂર્વક કઠોર વાતો કરૅ 
છે. ગીતશાસ્ત્ર 31:6,18 


ધન્ય છે તે માણસ જે પ્રભુને પોતાનો વિશ્વાસ બનાવે છે, અને અભિમાનીનો આદર 
કરતો નથી, કે જેઓ અસત્ય તરફ વળે છે. ગીતશાસ્ર 40:4 

જૂઠું બોલનારાઓનું મોં બંધ કરવામાં આવશે. જે કપટ કરે છે તે મારા ઘરમાં રહેશે 
નહિ;જેજૂઠું બોલે છે તે મારી નજરમાં રહેશે નહિ. ગીતશાસ્ત્ર 63:11; 101:7 


મારાથી જૂઠું બોલવાનો માર્ગ દૂર કરો: અને મને કૃપાથી તમારો કાયદો આપો. હું જૂઠું 
બોલવાથી ષિક્કારું છું અને ધિક્કારું છું: પણ હું તમારો કાયદો પ્રેમ કરું છું. 

ગીતશાસ્ત્ર 119:29,163 

હે ભગવાન, મારા આત્માને જૂઠા હોઠ અને કપટી જીભથી બચાવો. ગીતશાસ્ત્ર 120:2 


આ છ વસ્તુઓ ભગવાનને ધિક્કારે છે: હા, સાત તેના માટે ધિક્કારપાત્ર છે: એક 
અભિમાની દેખાવ, જૂઠું બોલતી જીભ અને નિર્દાષનું લોહી વહેવડાવનાર હાથ, હધ્ય 
જે દુષ્ઠ કલ્પનાઓ રચે છે, તોફાન કરવા દોડવામાં ઝડપી પગ, ખોટા. સાક્ષી જે જૂઠું 
બોલે છે, અને જે ભાઈઓ વચ્ચે મતભેદ વાવે છે. નીતિવચનો 6:16-19 


ખોટા હોઠ વડે તિરસ્કાર છુપાવનાર, અને નિંદા બોલનાર મૂર્ખ છે. અસંખ્ય શબ્દોમાં 
પાપની ઈચ્છા નથી; પણ જે પોતાના હોઠને રોકે છે તે જ્ઞાની છે. ન્યાયીઓની જીભ 
પસંદગીના ચાંદી જેવી છે: દુષ્નું હદય થોડું મૂલ્યવાન છે. નીતિવચનો 10:18-20 


ન્યાયીઓના વિચારો સાચા હોય છે: પણ દુષ્ટોની સલાહ કપટી હોય છે. જે સત્ય બોલે 
છે તે ન્યાયીપણું દર્શાવે છે, પણ જૂઠા સાક્ષી છેતરપિંડી કરે છે. તલવારના ઘાની જેમ 
બોલે છે; પણ જ્ઞાનીની જીભ આરોગ્ય છે. સત્યનો હોઠ હંમેશ માટે સ્થાપિત થશે: 
પરંતુ જૂઠું બોલતી જીભ એક ક્ષણ માટે જ છે. જેખો દુષ્ટતાની કલ્પના કરે છે તેમના 
હધ્યમાં છેતરપિડી છે: પણ શાંતિના સલાહકારો માટે આનંદ છે. ન્યાયી સાથે કોઈ 
દુષ્ટતા થશે નહીં: પણ દુષ્ટ લોકો તોફાનથી ભરેલા હશે. જૂઠું બોલવું એ પ્રભુને 
ધિક્કારપાત્ર છે, પણ જેઓ સાચા અર્થમાં વ્યવહાર કરે છે તેઓ તેમના માટે પ્રસન્ન છે. 
નીતિવચનો 12:5,17-22 


પ્રામાણિક માણસ જૂઠું બોલવાથી ધિક્કારે છે, પણ દુષ્ટ માણસ ધિક્કારપાત્ર છે અને 
શરમમાં આવે છે. નીતિવચનો 13:5 

વિશ્વાસુ સાક્ષી જૂઠું બોલશે નહિ; પણ જૂઠો સાક્ષી જૂઠું બોલશે. સમજદારનું ડડાપણ 
તેના માર્ગને સમજવામાં છે: પણ મૂર્ખની મૂર્ખાઈ છેતરપિંડી છે. સાયો સાક્ષી આત્માને 
બચાવે છે; પણ કપટી સાક્ષી જૂઠું બોલે છે. નીતિવચનો 14:5,8,25 

દુષ્ટ કર્તા ખોટા હોઠ પર ધ્યાન આપે છે; અને જૂઠું તોફાની જીભને કાન આપે છે. 
ઉત્તમ વાણી મૂર્ખ બની શકતી નથી: જૂઠું બોલવાથી રાજકુમાર બહુ ઓછા હોય છે. 
નીતિવચનો ૧૭:૪,૭ 


તેના હોઠમાં વિકૃત અને મૂર્ખ છે તેના કરતાં જે ગરીબ તેની પ્રામાણિકતામાં ચાવે છે 
તે વધુ સારું છે. જૂઠો સાક્ષી શિક્ષા પામશે નહિ, અને જૂઠું બોલનાર છટકી શકશે 
નહિ. જૂઠા સાક્ષીને સજા આપવામાં આવશે નહીં, અને જે જૂઠું બોલે છે તેનો નાશ 
થશે. માણસની ઈચ્છા તેની ધયા છે: અને જૂઠા કરતાં ગરીબ માણસ વધુ સારો છે. 
નીતિવચનો 19:1,5,9,22 

કપટની રોટલી માણસને મીઠી લાગે છે; પણ પછી તેનું મોં કાંકરીથી ભરેલું હશે. 
નીતિવચનો 20:17 

જૂઠી જીભ દ્વારા ખજાનો મેળવવો એ મૃત્યુની શોધ કરનારાઓ માટે ફેંકવામાં આવતી 
મિથ્યાભિમાન છે. નીતિવચનો 21:6 


જે ધિક્કારે છે તે તેના હોઠથી વિખરાય છે, અને તેની અંદર કપટ મૂકે છે; જ્યારે તે 
ન્યાયી બોલે છે, ત્યારે તેના પર વિશ્વાસ કરશો નહીં: કારણ કે તેના હદયમાં સાત 
ધિક્કાર છે. જેની તિરસ્કાર કપટથી ઢંકાયેલો છે, તેની દુષ્ટતા સમગ્ર મંડળ સમક્ષ 
દ્શવિવામાં આવશે. જે કોઈ ખાડો ખોદે છે તે તેમાં પડી જશે; અને જે કોઈ પથ્થર 
ફેરવે છે, તે તેના પર પાછો આવશે. જૂઠું બોલતી જીભ તેના દ્વારા પીડિત લોકોને 
ધિક્કારે છે; અને ખુશામત કરતું મોં બરબાદીનું કામ કરે છે. નીતિવચનો 26:24-28 
બબડાટ કરનાર ન કહેવાય, અને તમારી જીભ સાથે રાહ જોતા ન રહો: કારણ કે ચોર 
માટે શરમજનક શરમ છે, અને ડબલ જીભ પર દુષ્ટ નિંદા છે. સભાશિક્ષક 5:14 


